BR 


M. 


ðón Borg fæðing. 


T 


Frú GUÐRÚN ÞORGRÍMSDÓTTIR. 


Odda þ. 1442 Jan. 1860. 


ss 


sit prt yilpsaði nia 
{á 


eð 


. 


a 


Sálmabók Nr. 111, 7, 8. 


HUSSKVEÐJA. 


Innan skamms mun heimurinn ekki sjá mig framar, en þér munuð 
sjá mig, því jeg lifi og þér munuð lifa. (Jóh. 14, 19). 

þessi orð Jesu Krists lýsa bæði þeirri beyskju og söknuði, ' 
er liggur í skilnaði þeirra, sem unnast, og líka þeirri huggun og 
von, sem gjörir guðhræddum hjörtum skilnaðinn bærilegan. For- 
eldrar, vandamenn og vinir, sjá ekki únglinginn, sem hrekst til 
ókunnugra landa; hann, hinn útlendi pilagrímur, sér þá ekki 
heldur, hann er einsog horfinn frá þeim heimi, er hann var áður 
i, hverr þráir annan með söknuði., En sama von heldur báðum 
við; jeg lifi og hann mun lifa, segir hvor um sig og munum þess 
vegna sjást aptur. *Lifsvonin samtengir hið fjarlæga; þess vegna 
er enginn verulegur aðskilnaður til nema dauðinn. Við dauðans 
aðskilnað er það því einkum, að allur sá harmur og allur sá fögn- 
uður kemur í ljós, sem er fólginn í þessum orðum drottins vors; 
harmurinn kemur í ljós bæði fyrir vondum og góðum, en fögn- 
uðurinn einúngis fyrir Jesu Kristi lærisveinum, því til þess að geta 
látið huga sinn fylgja látnum ástvin til betra lífs, þarf maður að 
hafa lært, að hefja hann til síns uppstigna og ósýnilega endur- 
lausnara. 

Innan skamms mun heimurinn ekki sjá mig framar. Hversu 
sárt hljóma ekki þessi sorgar orð frá hinum þögulu líkbörum, er 
vér sjáum hér í þessu sorgarhúsi, því hér er sá skilnaður orðinn, 
sem slítur mörg viðkvæm bönd; heimurinn sér þig ekki framar, 
vor framliðna systir, og þá ekki heldur allur sá ástvinahópur, er 
þú skilur eptir í heiminum. þegar guð kallar ástvinlausan ein- 
stæðing úr heiminum, þá er hverjum þeim, sem ekki er blindur, 


4 


hægt að sjá, að vegir drottins eru miskun og trúfesti; en hversu 
kröptuga trú þarf til að sjá það, þegar hinn látni hverfur svo úr 
heiminum, að ástríkur maður sér ekki framar elskaða konu; þegar 
börn, sem eru búin að læra að elska foreldra sína, en ekki að 
reyna mæðu lífsins, sjá ekki framar hjartkæra móður; þegar systir 
sér á bak systur, er stjórn drottins hafði látið hlotnast að búa 
saman, og þannig tengt minning æskuáranna saman við reynslu og 
"mæðu fullorðins áranna; þegar aldraðir vandamenn sviptast ræktar- 
fullri elskaðs náúnga aðhjúkrun; þegar fjarlæg móðir getur ekki 
lengur, í einstæðings skap sínum, sagt þessi orð í sömu þýðingu 
og fyrr: jeg lífi og hún mun lifa; þegar fjölmennt heimili sér 
góða hússmóður skipta heimilisstjórninni við kyrrd og einveru 
grafarinnar; þá þurfum vér, veikar mannskepnur, styrk frá þér 
guð minn! ef vér eigum að geta séð miskunsemi þína í gröfinni 
og trúfesti þína í rotnuninni. En þessi sorgarorð eru ekki ný 
fyrir eyrum yðar, syrgjandi ástvinir; hin þrotna heilbrigði, hinn 
söttþjáði líkami og hinn deyjandi munnur, hafa fyrir laungu sagt: 
innanskamms mun heimurinn ekki sjá mig framar, hafa sagt það 
svo skýrt og ljóst, að heimurinn hefir heyrt það. En ó þú 
heimur! hversu tilfinningarlaus ertu fyrir högum hinna sjúku og 
sáru, er segja þessi orð; þú sinnir ekki öðrum en þeim, sem 
lifa eingaungu í framkvæmdinni og nautninni, því slíkt líf gjörir 
ráð fyrir því, að þú sjáir sig lengi, þó opt bregði út af því, en 
hina deyjendu skoðar þú eins og fénað rekinn til slátrunar. En 
hvernig sem heimurinn lítur á þetta, er það þó hin lærdóms- 
rikasta og veglegasta sjón fyrir guðhrædda vandamenn, já! fyrir 
sérhvern þann, sem getur tekið þátt í kjörum annara, og hefur 
ekki holdið fyrir sinn arm, að sjá þrekmikla sál í veikum líkama, 
gjöra skylduverk sín til hins ýtrasta, að sjá hina lémagna hönd, 
er sjálf þarf hjúkrunar, hjúkra og annast ósjálfbjarga lífs afkvæmi, 
að sjá þá, er þurfa nærgæta umönnun nánustu vandamanna, bera 
aptur umhyggju fyrir þeim, med fullri greind og ráðdeild, til 
hinnar seinustu stundar. Sú sjón ber vitni um, að guðs börn hafa 
meiri og veglegri hreysti til að byggja upp, en heimsins börn til 
að brjóta niður. Sú sjón hefur án efa, syrgjandi ekkill! styrki 
þig til að bera krossinn með þínum sálaða ektamaka, með þeirri 
þolinnæði og nærgætni, er nú þegar verður endurgoldin þér, 
með friði rósamrar samvizku og meðvitundinni um velþóknun guðs. 
Sú sjón hefur án efa syrgjandi ástvinir! gjört yður þá tilhuxun 


9) 


bærilegri, að innan skamms munduð þér ekki lengur sjá hana, 
í þessum heimi. 

Jeg lifi og þér munuð lifa. Víst rættust þessi orð þín drott- 
inn vor; um það ber kristni þín vitni, að postularnir lifðu til að 
útbreiða þinn lærdóm, og að þú lifir til að biðja fyrir þeim sem 
á þig trúa. þú vildir ekki hugga lærisveina þína með táldrægri 
von og villt það ekki enn í dag; þessvegna hljóma þau huggun- 
arorð frá þessum líkbörum: jeg lifi og þér munuð lifa; þau 
hljóma þaðan, því vor framliðna er burtsofnuð í trúnni á þann, 
sem sjálfur dó og uppreis, og sem sagði þessi orð, til huggunar 
við sorgbitna systur látins bróður: eg em upprisan og lífið, hverr 
sem trúir á mig, hann mun lifa þótt hann deyi. Svo sannarlega 
sem þér, syrgjandi ástvinir! trúið því, að Jesus Kristur sé upp- 
risan og lífið, svo sannarlega sem þér trúið því, að hann lifi og 
ríki hjá guði, svo sannarlega megið þér vera fullvissir um, að 
yðar andaða lifir þar, sem frelsari hennar er, og hvað er þá að 
syrgja stundarsigur grafarinnar yfir hinu veika holdi, þegar sálin 
er sloppin úr hinu kvalafulla fángelsi, og hún vinnur sitt nýja 
ætlunarverk, á hinu himneska föðurlandi, með ferskum kröptum, 
er ekki þreytast, sökum þess þeir eru styrktir af krapti Krists. 
Hún lifir þar, sem harmur og kvein er ekki lengur til; það var 
hvortveggja til fyrir hana hjá ydur, þó þér gætuð ekki aðgjort. 
Guðs hönd afþerrar nú þau tár, sem þér gátuð ekki þerrað. 
Syrgjandi ekkill! hún lifir til að biðja fyrir þér, og svala með 
því hinni himnesku elsku, er hún ber nú til þín; lifir til að biðja 
guð að blessa þig og börn sín, og þú lifir, ekki einungis til að 
sakna og þrá betri samfundi, heldur til þess, að vísa börnum ykkar 
á þann veg sem leiðir þau til samfunda við þeirra sælu móður. 
Kæru börn! vitið það fyrir víst, þér sorgbitnu smælingjar! að 
móðir yðar lifir, og að þér eigið, samkvæmt guðs vilja, að lifa 
svo í þessum heimi, að þér getið lifað með henni í öðrum heimi. 
Nú eruð þér úng, en getið orðið gömul eins og sumir vanda- 
menn yðar og þá ætti það að vera yðar ósk, sem nú er án efa 
þeirra kærasta huxun, að hún segi yður velkomin til guðs og til 
sín, og þá ósk munuð þér fá uppfyllta, ef þér kappkostið ætíð 
að vera hlýðin börn hins himneska föður. Já hún lifir og þér 
munuð lifa syrgjandi ástvinir! að visu aðskilin, en þó jafn nálæg 
elsku guðs, sem er öllum allt á himni og jörð. þér hafið ekki 
annað að syrgja, en jarðneskan sjónarsvipti, því dauði líkamans 


6 


getur alldrei tekið neitt frá því hjarta, sem elskar í guðs nafni, 
dauðinn gelur ekki slitið samband þeirra hjartna, sem eru sam- 
tengd í droltni, því guð lifir og börn hans lifa með honum beg- 
gjamegin grafarinnar. 

þér munuð sjá mig, sagði Jesus við sína harmþrúngnu lær- 
isveina, þessi orð rættust þegar þeir sáu hann, eptir þann sigur, 
sem hann vann yfir gröf og dauða. En gleði þeirra í hörmúngum 
og ofsóknum bar líka ljósan vott um það, að þeir voru sann- 
færðir um þeir myndu sjá hann aptur annars heims; það er 
ómögulegt að þeir sem lifa og elskast verði æfinlega aðskildir, 
við þá fullvissu styðst von kristins manns um sameininguna við 
frelsara sinn, og við hana styðst sú von guðhræddra ástvina, að 
þeir muni hittast aptur á landi friðarins, að kærleikurinn muni sam- 
eina þá aptur hjá uppsprettu kærleikans. þér munuð sjá mig. þelta 
blessaða orð, sem er svo huggunarríkt, hvenær sem ástvinir verða 
að skilja, hljómar líka til yðar frá þessum líkbörum, þér ást- 
vinir hinnar látnu. Að vísu getið þér ekki nú fylgt henni lengra 
en að grafarbarminum; þar skilja vegir hennar, sem nú hvílist 
eptir erfiðið, og yðar, sem eigið að vinna meðan dagurinn endist, 
en seinna munuð þér fylgja henni, ekki einungis í gröfina, heldur 
munu sálir yðar, er voru svo nátengdar hennar sál, fylgja henni 
til guðs; sjálfir frelsaðir hitlið þér þá hina frelsuðu. Sannarlega 
verður skammvinnur sjónarsviptir bættur að fullu, þegar þér sjáið 
hana og hún yður í guðs ríki. Sannarlega er það tilvinnandi að 
verða að þola sorg og söknuð, þegar þad gjörir yður hæfa til 
slíkra samfunda. það er von hinnar önduðu að senn komið þér 
heim til hennar, og hið sama er von yðar; en sú von, sem er studd 
við loforð guðs, verður ekki til skammar. það er þolanlegur 
söknuður, að vera á öðru fari en ástvinur vor, þegar vér erum 
vissir um að ná farsællega hinni sömu höfn á hinu eptir þreiða 
föðurlandi. það er að vísu sorglegt, að skilja við hjarlkæran 
vandamann á grafarbarminum, þar sem moldin hylur hann fyrir 
augum vorum, en þess gleðilegra verður það fyrir yður, að sjá 
hana í ljósinu, þegar skýið er burttekið, sem hylur sál hennar 
fyrir augum yðar, eins og það huldi Jesúm fyrir augum læris- 
veinanna, þegar hann varð uppnuminn til himins. 

Blessuð séu orð þín lausnari vor! því þau eru líf vort, þau 
koma ekki einungis inní sorgarhúsin, heldur líka inní hin særðu 
og sorgmæddu hjörtun, svo þúngi sorgarinnar kremji þau ekki til 


7 


dauða. þau eru hið ósýnilega band, er samtengir himin og jörð, 
þau gefa jörðunni svölun hér að ofan, þau samtengja hjörtu 
hinna sigrihrósandi guðs barna á himnum og þeirra, sem stríða 
hér á jörðunni, svo það djúp, sem er staðfest milli himins og 
jarðar, verður þeim sem ekkert. þau safna öllum guðs börnum 
saman á himnum, þegar þau hafa kallað þau fram af gröfunum, 
og fullkomnað sameining himins og jarðar. 

Blessun guðs orða hvíli yfir þessu sorgarhúsi og gjöri því 
söknuðinn bærilegan og hjálpsamlegan.  Blessun guðs orða hvíli 
yfir moldum þínum, vor framliðna! eins og hún umvefur sálu þína. 
Blessun guðs orða láti þá, sem kveðjast hér með trega, heilsast 
á himnum með fögnuði. Amen. 


Passíusalm. 25, 9, 10. 


Sálmabók Nr. 155, 4-7. 


Við jarðarför 


HÚSS-FRÚ GUÐRÚNAR ÞORGRÍMSDÓTTUR. 


31. Jan. 1860. 


þú ert, Drottinn! ljós og lífið, líkn og traust er orðið þitt! Í 
sorginni sértú vort ljós, og þegar dauðinn sýnir sig, þá gef oss að 
skilja, að þú ert lífið, að í þér og hjá þér er hið sanna líf, sem 
dauðinn aldrei yfirvinnur. — Ó, vér vitum fyrir víst, að allt gjörir 
þú vel, enn þegar vér ekki skiljum þína vegu, og vér, — en þótt 
vér ekki efumst um, að þeir séu einskær miskun og trúfesti, — 
samt þurfum við huggunar og styrkingar, láttu oss þá í þínu orði 
finna það, sem vér vitum að í því er: líkn og traust, huggun og 
styrkleika. Já drottinn! gef oss huggun og styrkleika; Amen. 
Og guð leit allt, sem hann hafði gjört, og sjá, það var allt- 
saman yfrið gott. Allt, sem guð gjörði, var yfrið gott. þetta orð 
þarf ekki að segja þeim, sem trúa á guð, því þeir þekkja það vel 
og þó munu þeir, sem trúa á guð, ekki vilja missa það úr heilagri 
ritníngu fyrir nokkurn mun. þetta orð er fullt kraptar og hugg- 


8 


unar; í því hafa menn, sem lá við að yfirbugast af andstreymi 
lífsins, fundið krapt fyrir sálu sína, og þeir, sem ekki gátu huggast 
við neitt annað, þeir hafa fundið huggun í því. — Að vísu hefir 
þetta orð einnig verið misskilningi undir orpið, enn vér, kristnir 
menn, ætlum þó ekki að misskilja það, því Kristus hefir kennt oss 
þess réttu, fullu þýðingu. — Á gamla testamentisins tímum efuðust 
menn, — einsog reyndar enn gjöra þeir, sem ekki eru börn nýa 
sáltmálans, — menn efuðust, ef ekki um, að guð gjöri allt vel, 
þá þó um það, að guð gjöri allt, eða hali afskipti af öllu, sem 
hann vissulega gjörir og hefir afskipti af, já menn efuðust jafnvel 
um, að guð hefði afskipti af því ágætasta, sem vér þekkjum af 
verkum hans, sem er maðurinn sjálfur. „Hvað er maðurinn að guð 
minnist hans?“ „Hvað er mannsins barn, að guð leggi það sér á 
hjarta?“ — þannig sögðu menn. Enn Jesús sagði: Einginn titl- 
íngur fellur til jarðar án yðar föður vilja. Enn fremur: öll. yðar 
höfuðhár eru líka talin; óttist þessvegna ekki. Meir eruð þér verðir 
enn margir titlíngar. Eptir Krists kenníngu hefir guð afskipti af 
öllu, einnig hinu allra minnsta. það, sem sjálfir vér valla veitum 
eptirtekt og ekki einusinni vitum af, það veit hann, sem allt veit, 
og ekkert verður án hans vilja. Hversu mikill huggunar kraptur 
liggur í þessu á sorganna stundum. Ekki munu höfuðin hníga, 
án vitundar og vilja hans, sem talið hefir höfuðhárin! Ekki munum 
vér falla til jarðar og í jörðu án vitundar og vilja hans, án hvers 
vilja einginn titlíngur fellur til jarðar. Ó nei, og á þessari sorgar 
stundu viljum vér, kristnir menn, vér, sem Kristur hefir uppfræðt 
og kennt að þekkja guðs föðurligu forsjón og afskipti af högum 
sérhvers manns, leita huggunar og styrkingar af þessu orði: 

Guð leit allt, sem hann hafði gjört, og sjá, það var 
alltsaman yfrið gott. 
Sorgleg er þessi stund. Vér stöndum yfir liðnum líkama elsku- 
legrar dóttur og systur og konu og móður. Og auk þeirra, sem 
henni voru og eru vandabundnastir, eru margir aðrir, að öðruleiti 
vandalausir, vanda bundnir henni, bundnir böndum vyrðingar og 
elsku og þakklátsemi; því er nú, og hlýtur að vera sorg og sökn- 
uður í hjörtum margra. — Í því vér ekki getum annað, enn minnst 
þess, sem mist er og séð eptir því, þá látum oss líta yfir lífsferil 
hinnar framliðnu, ekki til að ýfa harma vora, heldur oss til 
huggunar. 


(r 


9 


Æfi 
FRÚ GUÐRÚNAR ÞÖRGRIMSDÓTTUR. 


Húss-Frú Guðrún sál. var fædd á Bessastöðum á Álptanesi 
7. dag Janúarm. 1818. Foreldrar hennar voru hin valinkunnu 
hjón, gullsmiður og skólaráðsmaður Þorgrímur Thomsen og Ingi- 
björg Jónsdóttir. Hún ólst upp í foreldra húsum, og er mörgum 
knnnugt, að þessir foreldrar létu sér mjög annt um uppeldi barna 
sinna, og einkum um hugað, ekki einúngis að þau frömuðust sem 
best kostur var á, heldur ekki síður, að þau vendust á hvorskyns 
góða siðu. þessa uppeldis naui hún í æsku, og hún naut þess 
síðan alla æfi, því „hvað úngur nemur, hinn eldri fremur.“ 

í8 ára gömul giptist hún um sumarið 1836 Prestinum, seinna 
Prófasti og Dannebrogsriddara, Sra Ásmundi Johnsen, og eignuðust 
þau í hjónabandi sínu 10 börn, þaraf eru 6 á lífi, 3 synir og 
3 dætur. 

Sama árið, sem hún giptist, fluttu þau hjónin sig hingað að 
Odda, og vóru þau hér eptir það 10 ár; síðan, er manni hennar 
var veilt Reykjavíkur prestakall, fluttu þau sig í Reykjavík, 1846, 
og svo, eptir 8 ára þar veru, aptur híngað að Odda 1854. Hér lifði 
hún síðan þau 5!/o ár, sem eptir voru æfinnar. 

Heilsa hennar, sem aldrei var sterk, var þessi seinustu árin 
mjög svo veik, og varð ekki við hjálpað af alúðarfyllsta lækni. 
Seinasta missirið lá hún, að kalla mátti, alltaf rúmföst, en þó 
sjaldan mjög þúngt haldin; Hún andaðist laugardaginn, 14. dag 
Janúarm. 1860, rúmlega 42 ára gömul. 

þó þessi framliðna þannig ekki kæmist hjá mæðu og and- 
streymi, sem vanalega „samferðast lífsins dögum“, þá voru henni 
veittir margir farsællegir hlutir, ekki einúngis útvortis, góðir for- 
eldrar, gott uppfóstur, góð systkyni, góð giptíng, góð og efnileg 
börn, heldur ekki síður innvortis, afbragðsgóðar gáfur, næm til- 
finning fyrir því, sem fagurt og gott er, og gott hjarta. Um þetta 
hefi jeg, sem sjálfur var henni lítið kunnugur, heyrt alla, sem 
þekktu hana vel, vera samdóma; og það þurfti ekki mikin kunnug- 
leika til að sjá, að það var satt; góðmennskan og gáfurnar skinu 
fram í augum og andliti, og framgángan öll bar, jafnvel ókunn- 
ugum, ljósan vott um lifandi tilfinningu fyrir því, sem vel sæmir og 
vel fer. Að öðru leyti var hún, að vitni þeirra, sem allra best 
þekktu hana: „einhver hin ástríkasta dóttir, ræktarfyllsta móðir og 


10 


maki og hússmóðir, trygg og staðföst, hreinskilin og vönduð í öllu 
framferði sínu.“ 

þannig er það víst, að guð hafði géfið henni margar góðar 
gáfur; og þó oss sýnist, að nokkuð, og ekki lítið, hafi vantað af 
því, sem til þessa lífs farsældar heyrir, þar sem heilsuna vantaði 
— auk annars, sem án efa einnig hefir vantað, þó ekki væri eins 
augljóst — þá viljum vér í trausti til hans, sem sér, hvað sér- 
hverjum er fyrir bestu, og sem hvorki skortir mátt né speki, né 
heldur gæðsku til að láta það koma fram, — í traustri trú til hans 
viljum vér ekki láta þetta draga úr þeirri þakkargjörð, sem hann 
á skilið fyrir það, er hann veitti henni; vér viljum ekki segja: 
margt var það gott, heldur viljum vér segja: allt var það gott. 
Eða munum vér þora að neita, að sú reynsla, sem guði þóknaðist 
á hana að leggja, hafi verið góð, þó vér að vísu ekki skiljum, að 
henni hafi verið þörf þvílíkrar reynstu fremur mörgum öðrum, sem 
hjá henni komast; Munum vér voga að neita, að þegar guði nú, á 
þessum honum þægilega tíma, leysti hennar sál úr líkamans fjötrum, 
þá hafi einnig það verið gott, þó því að vísu hér verði að fylgja 
sorg og söknuður. Nei; og einsog vér fyllilega trúum, að þessi 
vor sæla systir nú lofi og vegsami guð, fyrir alla hans handleiðslu 
á sér og fyrir sína lausn og frelsun frá þessa heims fallvaltri veru 
til hans himneska dýrðarríkis, svo viljum einnig vér lofa hann og 
vegsama í þeirri trú, að ekkert verði án hans vilja, að á hans 
valdi séu allir hlutir, og að allt, sem han gjörir, sé. yfrið gott. 

Og vissulega er dauðinn sorglegur, einkum þegar menn burt 
kallast á miðjum degi lífs sins; en hversu sorglegur, sem hann 
er, þá. getur hann þó verið yfrið góður, — já þess hefir verið 
spurt, hvort í sjálfu sér væri betra, líf eða dauði, og því hefir 
verið svarað á fleiri vegu, enn einn. Einn, sá sem vitrastur hefir 
verið talinn af fyrri tíma mönnum, hefir svarað því svo: Dauða- 
dagurinn er betri enn fæðingardagurinn, enn hann endar sína ræðu 
með þessum orðum: þetta er hégómi. Og sannlega, ef vér vildum 
spyrja, hvor þessara daga væri betri, þá væri það hégómlegt, og 
ef vér vildum svara því, þá væri það hégómlegt, — eins og honum 
sem báða þá gjörði, eins og guði séu, ef so mætti segja, mislagðar 
höndur, so að hann gjöri sumt vel, enn sumt síður enn ekki vel. 
þetta vitum vér, að líf og dauði eru í hendi droltins, og að hvort, 
sem vér lifum, þá erum vér á drottins valdi, eða vér deyjum, þá 
erum vér eins á drottins valdi. þetta vitum vér, að guð er hinn 


11 


sami frá eilífð til eilífðar, og að allt, sem hann gjörir, er yfrið gott. 
— Fyrir vorum sjónum er það gott, að sá lifi, sem lifir til góðs, 
til gagns og til gleði sjálfum sér og öðrum, oss sýnist það gott, 
bæði fyrir sjálfan hann og aðra þá, sem lífs hans njóta; enn ef 
einhverr vildi spyrja hvort mun betra að hann lifi eða deyji, þá 
gétur einginn leyst úr þeirri spurningu annarr, enn sá einn, sem 
ræður lífi og dauða. Vér getum ekki svarað öðru enn þessu: lifi 
hann, þá er það betra, að hann lifi, deyji hann, þá er það betra, 
að hann deyji, því sá ræður lífi og dauða, sem veit hvort betra er, 
og hvað best er, og hvað sem hann gjörir, þá er það víst, að það 
er alltsaman yfrið gott. þetta er vor játning, það sé einnig vor 
staðföst trú. 

Sumum þykir, að í þessari játníngu og í þessari trú sé lítill 
lærdómur og lítil huggun; Sumum þykir það lýsa andans fátækt 
og kraptleysi í sálunni, að láta sér þykja, eða að segja það best, 
sem er; og það er vitaskuld, að þessi kenning verður misskilin og 
misbrúkuð, einsog allt annað; Vér viljum ennfremur játa, að sé 
þessi játning á vörunum einúngis, þá sé í henni eingin lærdómur 
og eingin huggun, þá sé hún fátækleg og kraptlaus; — Enn sé 
þessi játníng, sem er samkvæm meðvitund vorri um guð, og svo 
guðs eigin orði, sé hún í hjartanu, sé hún orðin að stöðugri trú, 
þá er vissulega í henni mikill lærdómur, mikil huggun, mikil auð- 
legð, mikill kraptur. — Ó, þegar menn líta á viðburðanna rás í 
heiminum, þegar menn virða fyrir sér stríð og styrjöld, sem niður- 
brýtur friðinn mannanna á milli, og leggur í eyði lönd og lýði, 
og svo margt fer öðru vísi enn það ætti að fara, þá veit jeg ekki 
við hvað menn eiga og við hvað menn geta látið hugana hvila 
annað, enn þetta, að almáttugur, alvitur óg algóður guð þó stýri 
og stjórni öllu. Og þegar sorgin stríðir á sjálfa oss, og vill niður- 
brjóta friðinn hjartna vorra, þá veit jeg ekki heldur, við hvað vér 
eigum og við hvað vér getum látið hugan hvíla, annað enn 
þetta. að vor guð er á himnum og gjörir allt, sem honum gott 
þykir, — við hvað vér eigum eða getum betur huggast enn við 
umhugsunina um hann, án hvers vilja, eptir Krists eigin orðum, 
einginn titlíngur fellur til jarðar, — við umhugsunina um hann, 
sem ætíð er verkandi alli í öllu eptir sinni vild, hann, sem aldrei 
er fjærlægur neinum af oss, hann, sem vér lífum, erum og hrær- 
umst í. Geti sú huggun, sem í þessu er fólgin, og af þessu flýtur, 
kallast fátækleg, þá kemur hér fram, að sælir eru þeir fátæku í 


andanum, því þeir kannast við, og að nokkru leiti þekkja dýpt 
auðæfanna speki guðs og gæðsku; geti hún kallast veikleg, þá 
sýnir sig hér hið veika guðs kröptugra, enn hið sterka mannanna, 
já vissulega, í þeim veikleika sýnir sjálfur guð sig máltugan. 

Faðir minn vinnur allt til þessa tíma, sagði Jesús. Og vér 
vitum, að einsog guð í upphafi skapaði allt, bæði stórt og smátt, 
svo viðheldur hann öllu og stjórnar öllu, bæði stóru og smáu, og 
einsog hann, er hann í upphafi leit allt, sem hann hafði gjört, og 
sjá, það var alltsaman yfrið gott, svo hlýtur hans stjórnan alla tíð 
að vera vísdómsfull og góð, og hún getur ekki öðruvísi verið, enn 
yfrið góð. — þessi vissa, sem er svo almenn og svo fast innrætt, 
ætti hjá oss ætíð að bera þann ávöxt, að vér ætíð séum af öllu 
hjarta ánægðir með hans stjórnun og umráð. þenna ávöxt þess- 
arar trúar gefi góður guð þeim, sem hann sorgina sendir; Hann 
gefi þeim náð að gæta þess, að það er hann, sem öllu stjórnar og 
að allt, hvað hann gjörir, er yfrið gott. — þetta viljum vér jafnan 
hafa í huga og jafnan gæta þess, en þeir vita það, sem átt hafa 
í straungu stríði við sára sorg, hvernig allt, sem þeir vissu, einsog 
hvarf burt úr huga þeirra, og þeir gættu ekki neins, meðan á 
stríðinu stóð, nema sorgarinnar einnar. Og svo víst, sem það er, 
að líkamans auga sér að eins óskýrt og einsog í þoku, þegar það 
stendur fullt af tárum, svo víst er það, að hin sömu lár opt gjöra 
óskýra sálarinnar sýn og einnig svo sem í þoku; En þegar þessari 
þoku léttir svo, að vér sjáum sólina guðs náðar, sjáum ljóslega í 
byrtu þessarar sólar, að það er hann, allsstjórnarinn, sem ræður 
því, er oss er óviðráðanlegt, einnig því, sem oss þykir allra þýngst, 
þá missir sorgin þegar sinn sárasta brodd, og broddur hennar 
sljófgast þess meir, sem vér betur fáum hugsað um guð og hans 
vilja, og á endanum fer svo, að sorgin sjálf verður oss til ununar 
í undirgefninni undir guðs vilja. — Og þessvegna viljum vér biðja 
guð, að hann nú og jafnan gefi þeim, sem harma, fyrst og fremst 
náð til að gæta þess, að það er hann, sem öllu stjórnar, og að 
allt hvað hann gjörir er yfrið gott. 

Guð geli þér, sorgmæddi ekkill! himneska huggun í þessari 
trú. Ó, jeg veit, að þú geymir þessa trú í hjarta þínu, svo sem 
einn þess besta fjársjóð, og að þú, í líkum kringumstæðum, hefir 
huggað aðra með þessum sama trúarlærðómi. — Jeg minnist þeirra 
fögru trúaðs manns orða, sem sjálfur þú talaðir fyrir nokkrum 
árum yfir líki framliðins manns, og fæ ekki bundist að hafa þau upp: 


13 


„Þegar sár ástvina missir særir hjarta vort, þá mun öll 
mannleg speki, allar skynseminnar fortölur, öll jarðnesk huggunar- 
meðöl fánýt reynast, ekki fá huggað hið sorgmædda hjartað, ekki 
þerrað lárin af augum oss, ekki sefað þann harm, er innra býr, 
heldur láta oss jafnvel ennfremur finna til þess, hve vanmáttugir 
vér erum og ónógir sjálfum oss. — Enn sú trú: allt hvað guð 
gjörir er vísdómsfullt og gott, hún hjálpar oss, ekki ein- 
úngis til þess að þegja, heldur líka í trú öruggir að upphefja 
höfuð vor, hún sendir byrtu í þá sálu, er áður var hulin sorgar- 
dymmu, hún hughressir það hugskot, er áður var af sorg sundur 
kramið, hún græðir hjartans sár, og breytir líksaung í helgan 
einglahljóm, er veitir þeim sorgmædda forsmekk eilífrar gleði.“ *) 

Hvers fæ jeg betra beðið, enn að góður guð nú láti þessi 
orð á sjálfum þér sannast og öll uppfyllast. — Hún, þessi trú, að 
allt, sem guð gjörir, sé vísdómsfullt og gott, hún hjálpi þér til 
öruggur að upphefja höfuð þitt, hún sendi byrtu í sálu þína, hún 
hressi huga þinn, hún græði þitt hjartans sár, hún breyti fyrir þér 
líksaungnum í helgan einglahljóm, hún veiti þér sorgmæddum 
forsmekk eilífrar gleði. 

þó móðirinn gæti gleymi barni sínu, þá vil jeg samt ekki 
gleyma, segir droltinn. — Móðurástinni er viðbrugðið svo sem hinni 
viðkvæmustu og nákvæmustu ást á jörðu, og það er tekið til þess, 
svo sem þess ólíklegasta, að móðirinn geti gleymt barni sínu. — 
0, hér liggur ein móðirin andvana! Ekki getur hún framar sýnt 
börnum sínum þann vandláta og umvöndunarsama, en undireins 
ástríka og umhyggjusama kjærleikan, í einu orði þann viðkvæma 
móður kjærleikan. — En, faðir og móðir yfirgáfu mig, en þú, 
ó guð, yfirgafst mig ekki. Og þetta sé barnanna huggun, og vor 
huggun með tilliti til þeirra, að guð, sá sem allt gjörir yfrið vel, 
gleymir eingum og yfirgefur eingan. Hann, sem að vísu er vand- 
látur guð, en undireins kjærleikurinn sjálfur, hann veri með þeim 
á lífsins leið og gjöri þau hluttakandi síns kærleika, sem betri er, 
enn kærleiki föður eða móður; hann láti einnig á þeim sannast, 
að allt, hvað hann gjörir, er yfrið gott. 

Jeg get ekki annað, enn hér minnst hinnar margreyndu móður, 
sem hér hefir átt á bak að sjá elskaðri dóltur, og sem reyndist 
einnig mér góð móðir, þá jeg var fátækur og fjærri mínum. — 


*) Ræður við útför skólapilts F. B. Thorarensens, Rvík 1848, bls. 7-8. 


14 


Guð veri með henni. Hann huggi hana í þessum harmi, sem nú 
hefir henni að höndum borið, og gefi henni því meiri gleði af 
börnunum, sem hún eptir á; hann hjálpi henni það eptir er, bæði 
í lífi og dauða. 

Guð huggi einnig systurina, þó margmæddu konu, sem átt 
hefir á bak að sjá svo mörgum ástvinum, elskulegum föður, ást- 
ríkum manni og mörgum börnum, og sem nú hér á meðal vor 
harmar sína einustu ástkæru systur, er hún, þó leiðirnar skildu 
um stund, samt leingst af varð samferða á lífsins vegi. — Trúlega 
létti hún undir. byrði systur sínnar í því, sem hún mátti, — nú 
létti guð hennar byrði, sorganna byrði, lífsins byrði, og þegar hann 
algjört afléttir allri byrði, þá gefi hann henni sælan samfund með 
öllum hennar sofnuðu vinum í sínu himneska ríki. 

Guð huggi alla hina adra, sem hér harma, já hann huggi 
oss alla og hjálpi oss öllum saman mest og best þá, þegar oss 
mest á liggur; Hann veri með oss á öllum vorum vegum, en 
vér viljum gefa gætur að hans vegum, og gefa honum dýrðina, 
hvort sem hann sendir oss blítt eða strítt, auðmjúklega viðurkenn- 
andi, að allt, hvað hann gjörir, er yfrið gott. 

Með þessari viðurkenningu vil jeg enda, — jeg vil enda það, 
sem jeg hefi talað á þessari mæðustund, með viðurkenningu og 
bæn þess manns, sem vissulega vissi, hvað mæða er. En þetta 
er hans viðurkenning og bæn: 

Það er svo margt og mikilsvert, 
minn drottinn, sem þú hefir gjört, 
mig við um mína daga; 

allt var það gott, jeg þakka þér; 
þín forsjón mild útbýtti mér, 

því, sem best hér nam haga. 

Faðir! Faðir! 
veiti lið mér, það eptir er, 
og öllum líka, 

Guðdómur þínn og gæðskan ríka. 
Amen. Í J. N. Amen. 


ÍÐ 


Sálmab. Nr. 205, 2, 8-11. 


þo eg hafi litlu að bæta við það, sem svo fagurlega hefur verið 
mælt, yfir þessum líkbörum, þá lángar mig samt til, k. V., — og 
eg vona Guð gefi mér styrk til þess, — að tala fáein orð, áður 
þessa dökka likkista er alveg frá mér tekin, og látin niður í hina 
kölðu, dymmu gröf, og eg vona þér virðið mér það til vorkunar: 
því auk þess, að engum er hér skylðara að tala enn mér, og það 
því fremur, sem það var ósk hinnar frammliðnu, „þareð enginn 
þekti sig betur enn eg“, — og hennar ósk ætti liklega að vera mér 
heilög, — þá veit lika hverr sá, sem eitthvað mótðrægt hefur reynt, 
að það er svölun fyrir hið hrygga hiartað, að tala við aðra um 
sitt sorgar-efni, og hverr, sem til þekkir, veit að hér er ekki lítið 
sorgar-efni fyrir mig og mína. 

Eða er það ekki þúngbært, að verða að sjá þá á besta æliskeiði 
heilsu svipta, og verða að leggia þá í jarðarinnar skaut frá mörgum, 
óúppkomnum börnum, sem móðir elskar heitast allra á jörðu, og 
sem elskuðu oss heitum, staðföstum kærleika, og það því fremur, 
sem þeir voru fleiri mannkostum búnir? Og skyldu ekki allir, sem 
réit þekktu þessa mína önðuðu, liúka upp sama munni um það, að 
þar bió fríð sál í fríðum líkama? að ekki sé ofhermt, þó um 
hana sé sagt hið sama, sem munnur sannleikans forðum sagði um 
Natanael: sannur Ísraeliti, í hverjum ekki eru svik. 

Já, hiartað var hreint, alveg svikalaust: allt óhreinlyndi, allt 
undirferli, allur fagurgali, að vilia sýnast önnur en hún var, var 
henni alveg fiarstæðt, að segia ósatt, að tala þvert um huga sinn 
var henni ómögulegt. það sem hún talaði, sú góðvild, sem hún 
sýndi öðrum, var hreinskilnislega meint. Já, hún gat ekki einu- 
sinni trúað öðru um aðra, en að því væri eins varið með þá, og 
hún var í því, eins og yfirhöfuð, laus við alla tortryggni. 

Að láta gott af sér leiða, að gefa og útbyta og gleðja aðra 
var hennar mesta yndi, og hún var mjög örlát og höfðinglunðuð í 
öllum útlátum, og það gjört, sem hún vildi gjöra; sérplægni og 
ásælni þekti hún ei. Ef einhver bágstaddur leitaði hennar hjálpar, 
eða hún heyrði getið um einhver bágindi, þá var það víst, áð 
hún gat ekki liðsinnt, ef hún ekki gjörði það, já, hún gjörði það 
opt, þó hún ekki gæti það, því góðvildin og góðsemin var so mikil, 
að hún mátti ekkért aumt vita. 

Við þá, sem henni einusinni varð vel við, við vini sína og 


16 


vinkonur, var trygð hennar óslítandi, og hún vissi ekki hvað gott 
hún vildi gjöra þeim. Við þá, sem voru í brauði hennar, og 
reyndust henni vel, var hún góð, vorkunlát, ræktarfull hússmóðir, 
og lét það í verki ásannast, einnig laungu eptir að þeir voru frá 
henni farnir; enda gaf Guð henni líka það lán, að eiga mörg góð 
hjú, og þau, sem seinast voru henni við hönd, eiga hvert með öðru 
innilegasta þakklæti skilið fyrir það, með hvílíkum fúsleika, góð- 
semi og nákvæmni þau stunðuðu hana á hennar banabeð. Ef ein- 
hverr hafði einhverntíma synt henni eitthvað gott, gat hún aldrei 
gleimt því, og hún vildi sannarlega vera öllum þeim góð, sem 
henni veru góðir, eins og líka, ef einhverr hafði gjört henni eitt- 
hvað ímóti, þá gat enginn verið fljótari enn hún að gleima því, 
ef hún sá, að sá, sem brotið hafði, vildi hafa það ofgjört. 

Allt, sem vel fór, gladdi hana hjartanlega, allt sem fagurt var, 
sómasamlegt og gott, elskaði hún innilega, og hún hafði næman 
smekk, næma tilfinning fyrir öllu, sem þar að laut, og það var 
hennar hálfa líf, að hafa allt íkríngum sig sem laglegast og þokka- 
legast. Hvar, sem hún varð vör við, eða hélt að byggi gott, 
guðrækilegt, kærleiksfullt hjartalag, þar drógst hún að, og eg held 
mér sé óhætt að segia, að hverr, sem vanðaður var, velþenkiandi 
og gáfaður, og einhver kynni hafði af henni, líka drógst að henni, 
því alt hennar tal var so vandað, viðfelðið, hreinskilið og skem- 
lilegt, hún í allri framgaungu og hegðan miðg hæversk og siðlái, 
og það var eins og yfir yfirbragði hennar hvilði eitthvað eðallyndt 
og kvennlegt. þessvegna var hún líka strax, sem barn, í afhaldi 
hjá þeim, sem voru á sama heimili og hún, og þetta fylgði henni 
allt lífið, því hún átti alltaf því láni að fagna, hvar sem hún var, 
að hún var mjög vinsæl, svo eg held ei ofsagt, að hún hafi verið 
hvers manns hugljúfi, og eg veit ekki til, að nokkrum hafi nokkurn 
tíma verið illa við hana. 

Hún elskaði Guð af rót, og alt siða var henni heilagt, og 
það var eins með þetta og annað, að hún lét sér annara um að 
vera, en að sýnast. 

Hve heitt hún elskaði foreldra sina, hve góð og ræktarfull 
hún var við sína góðu, margreyndu móður, við systkyni sín, við 
systurdóttur sína og aðra ættingia, það vita þau sjálf, og munu 
ekki gleima, eins og þau lika voru eins við hana, og hafa verið 
og munu verða, það er mín huggan, við hennar eptir lífanði ástvini. 


ló 


Hve góð móðir hún var, hve viðkvæm, hve innilega hún 
elskaði börn sin, — eins og þau líka aptur elskuðu hana, — hve 
annt hún lét sér um þeirra sönnu heill, um að gleðja þau og gjöra 
þeim allt gott, því vona eg, ad þau af þeim, sem til vits og ára 
eru komin, aldrei gleimi, og bið Guð að géfa þeim náð þartil. 
Ekki elskaði hún þau samt svo, að hún ekki sæi brest þeirra, að 
hún ekki leitaðist við að þekkja þau sem best, til að geta lagað 
það, sem áfátt var; nei, enginn gat verið umhyggjusamari enn hún 
um það, að þau sem best varðveittust flekklaus af heiminum, ekki 
spiltust af vondri umgengni, ekki heyrðu ljótan munnsöfnuð, helður 
mentuðust í öllu góðu, vendust sem best, og eg vona til Guðs, 
að það hér eptir, eins og hingað til, muni bera hjá þeim heilla- 
ríkan ávöxt. Já, eins og hún sjálf hafði átt þá foreldra, sem flestum 
fremur létu sér annt um uppeldi barna sinna, létu sér annt um, 
að þau til munns og handa lærðu alli, sem gat verið þeim til gagns 
og prýðis í lífinu, eins vildi hún einnig i þessu sem öðru leitast 
við að feta í þeirra fótspor. 

Hvílíkur maki hún var, þar um sé mér að eins leift at segia 
þetta: að svo sannarliga sem það er mikið lán, að eiga þá konu, 
sem hvervetna er í miklum metum fyrir hverskyns kvennprýði, 
sem hvetur til alls góðs, hvervetna vill koma fram til alls góðs, 
sem varar við öllu, sem miður er, sem af hiarta elskar alla reglu- 
semi og góða siðu, sem þegar á reynir, reynist best, sem ekkert 
má vita ama að þeim, sem hún hafði gefið hiarta sitt, sem er 
vakin og sofin í að uppala börn sín til guðhræðslu og góðra siða, 
og gjörir allt, sem hún getur, til þess að allt á heimilinu fari sem 
best og sómasamlegast fram, — þá hefi eg átt þessu láni að fagna, 
og þakka góðum Guði þar fyrir. 

Í einu orði, eins og atgjörfi sálar og líkama var mikið, eins 
var það líka vel brúkað. Gáfurnar til munns og handa vóru ágætar, 
og eins og hún hafði mikið gaman af að líta í bók, og skildi og 
mundi vel það, sem hún las, og var fróð, eins var hún líka vel 
að sér í hverskyns handiðnum, og miög vandvirk, og lét það ekki 
forsómast, sem gjöra þurfti. Líkaminn var fagurlega myndaður, 
en heldur veikbyggður, og mörg seinustu ár æfinnar var heilsan 
miög lin, svo að segja mátti, að hún þá opt drógst á felli meir of 
vilja enn mætti, og má eg þó með þakklæti viðurkenna, eins og 
hún líka sjálf gjörði það, að allt var reynt, sem varð, henni til 
heilsubótar. 

2 


| 


18 


Hið seinasta ár, sem hún lifði, mátti valla segja að hún stígi 
á fætur; kraptarnir þverruðu sýnilega smátt og smátt, og þó hún 
í þessari banalegu sinni sjaldan væri miðg þúngi haldin, sem ekki 
var lítil Guðs náð, þá var hægðin samt opt lítil, og hinn borni 
bikar næsta beiskur. En hve beiskur, sem hann. var, þá er hann 
þó nú í botn úttæmður, öll jarðnesk mæða ytri og innri á enda, 
þessu örðuga stríði lokið. 

Og skyldum vér ekki prísa Í sæla, að hún hefur það allt 
fullkomnað? Hún rækti trúlega sitt kall meðan dagur var, stóð 
með sóma í sínum sporum, bar með þolinmæði og undirgefni undir 
Guðs vilja hið seinasta örðuga stríð. Já — oss, sem við vorum, 
þegar hún létst, mun lengi reka minni til, hve fagur hennar dauði 
var, hve hjartanlega hún með þakkar, blessunar, og bænar-orðum 
kvaddi oss, vini sina og vandamenn, sendi þeim kveðju sína, sem 
fjærverandi vóru, hve rósamt, stillt og guðlegt hennar sinni þá var, 
hversu hún með bljugu, auðmjúku geði í sjálfu dauðans stríði 
ákallaði Guð og Krist, — því mál og ræna var alveg óskért fram 
í sjálft andlátið, — og eg þykist viss um, að hverr, sem við hefði 
verið, hefði hlotið með oss að undirtaka: það er fallegt að deyja 
svona; gef mér, góði faðir, að deyja eins og hún! Og — skyldum 
vér þá ekki prísa hana sæla, að hún þannig hefur allt fullkomnað, 
áð hún er nú flutt frá þessa lifs vetri til eilífðarinnar fagra sumars 
í friðarins og sælunnar bústöðum? 

Já — faðir! þú hefur hana til þín kallað, meðtak vort þakk- 
læti, þakklæti tárum, sárri sorg blandað, en þó þakklæti, hjartanlegt 
heitt. þú gjörir alli vel! þú gafst oss hana, lánaðir um stutta 
stund, og hefur hana nú aptur tekið! það var þér frjálst. Hún 
var þín; þitt ráð er kjærleikur, þínir vegir miskun og trúfesti, og 
það einnig þá er þeir eru oss skammsýnum of háir. 

En, goði Guð, við hvað er nú að hugga sig, þegar þínir 
vegir þannig ekki eru vorir vegir. Ó, þegar þannig ber undir, 


'þá er það ekkert til á jörðu, sem fær huggun veitt; jörðin með 


öllum hennar gæðum er offátæk til þess, þá að veita hina minnstu 
svíun. Eða myndum vér ekki gjarna og með gleði láta alli, sem 
vér eigum og undir hendi höfum af þessa heims gæðum, ef vér 
þar með gætum veitt elskuðum vin heilsuna aptur, leist hann úr 
helju og kallað til lífsins aptur? Og við hvað er þá að hugga 
sig? Hér gefst ekkert annað ráð, en að upphefja sitt höfuð og 
líta í hæðir, líta upp til stjarnanna, upp til hans, sem ofar stjörnum 


19 


býr, til föðursins á himnum, upp til hinna sælu himinbúa, og svo 
að bera sig að gegna sínum störfum, að taka sér fram í öllu góðu, 
og þannig að gjöra sig þess verðugan ásíðan að fá einnig þángað 
að koma. 

Ó, svo far þá sæl, ástkjæra framliðna! hvíl sætt og rótt við 
hlið elskaðs bróður, við hlið elskaðra barna hanns og okkar! Vér 
náúngar þínir, sem eptirlifum, já margir fleiri nær og fjær, mænum 
áeptir þér hryggir í huga með sárum söknuði; en vér viljum bera 
oss að fagna af þínu fengna frelsi. Vér lofum Guð fyrir það, að 
hann gaf oss þig, því það er þó sannarlega þakkarvert, að hafa 
átt þá dóttur, þá systur, þá móður, þann maka, sem meðan lífið 
endtist var til sóma og stoðar, sem við dauða sinn er hörmuð af 
öllum góðum, og hverrar fagri lífsferill lengi mun verða þeim 
minnisstæður, sem hana rétt þektu. þér líður vel þar, sem þú 
nú ert, svo sannarlega, sem það stendur stöðugt, að hreinhjartaðir 
muni Guð siá. Meðan þú lifðir hér var kærleiki þinn til vor 
tryggur og staðfastur, og hann mun í dauðanum ekki hafa kólnað, 
í þínu dauðastriði var þín síðasta hugsun helguð oss, helguð Guði 
og Kristi. Ó, elskaða sál, bið Guð einnig fyrir oss á hæðum, bið 
Guð að halda hendi sinni yfir oss, að hiálpa oss að hegða oss 
þannig, að vér ásíðan, þegar héðan förum, fáum líka að koma 
þángað, hvar þú ert. 

Og nú að skilnaði: 

Drottinn blessi þig, hjartkæra frammliðna, og varðveiti þig! 

Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur! 

Drottinn upplypti sinu augliti yfir þig, og gefi þér frið. 

Og svo vil eg þegja, og mínum munni ekki framar uppljúka, 
af því þú, Drottinn, gjörðir það. Amen, í Jesú nafni, Amen. 


Sálmab./Nr. 363. 


20 


Á skildinum: 
Hér hvilir lík 
hússfrúar GUÐRÚNAR ÞORGRÍMSDÓTTUR, 


sem fæddist 7 Jan. 1818, 
giptist 2 Júl. 1836 


prófasti ASMUNDI JÓNSSYNI, 


eignaðist með honum 10 börn, 
hvaraf 6 lifa, 
deyði 14 Jan. 1860. 


Gáfurnar vóru afbragð, 
elskan til Guðs, hins góða, fagra og sómasamlega innileg, 
hjartað hreint, höfðinglúndað, kærleiksfullt, staðfast og tryggt; 
þessvegna var hún: 
ástrík og ræktarfull dóttir, systir, vinkona, 
dygðarík og viðkvæm móðir, hússmóðir, maki, 
hvers manns hugljúfi. 


Hreinhjartaðir munu Guð siá. 
Matth. 5, 8. 


Hér hvílir 
hússfrú GUDRÚN ÞORGRÍMSDÓTTIR 


fædd 7 Jan. 1818 
gipt 2 Jul. 1836 


prófasti, séra ÁSMUNDI JÓNSSYNI, R. D. 


átti með honum 10 börn, 
lifa 6 þeirra ásamt syrgiandi föður, 
dáin 14 Jan. 1860. 

Hún hafði gáfaða sál og gott hjarta, 
var ástríkur maki og móðir, 
vinur, sem mátti treysta, 
og glaður gjafari, 
þann guð elskar. 


A 


Fleyri en fégiarnir eiga 
fjársjóð í jörðu; 

þar á ser ángraður ekkill 
ástkæran maka; 

þar eiga börn ser í blundi 
hið blíðasta hjarta, 

hjarta, því áður þau undir 
ólust til lifsins. 


21 


Eiga þar aumir og hrjáðir 
auðmilda höndu, 

framar í gröf ei hún gefur 
ne grátstafi bætir; 

vinir þar eiga þann ástvin, 
er alldrei rauf tryggðir; 
þar á ser Guð sjálfur gjörfi 
göfugrar sálar. 


Sá er þó auðurinn æðri, 
er uppheimar geima, 


Guð velur geimslustað sálu 
gröfinni betri. 

Grátið ei fjársióð í folðu, 
hann felst þar ei lengi, 


Gleðjist með ástkærum anda 


í upphæða ljósi. 


Sænskt lag: / rosens doft, í blomsterlundens 


, 


A systur leiði jurtir grænar glóa 

Og gröfin stendur blóma klædd í skart; 
En undir blundar þjáð og þrekað hold 
I Þþúngum draumi, svartri hjúpað mold 


d 


Að frævinu mun dauði dapur hlúa 
Uns Drottinn vekur það til betra lífs; 
En vor, sem eptir lifum, votar brár 
Vökvi það og sorgar hreinust tár 

|: Odáins fræ sem á hjá Guði að gróa.:|: :|: Af heimsins móðu laugi það og lúa. :|: 


Í dauðans rökkri sætum sofðu blundi, 

Senn verða björtu himnaljósin kveikt 

Og eilíf taka mun þá vaka við 

I vist hjá Kristi og helgum sálarfrið 
:| A hreinhjartaðra framliðinna fundi. :|: 


ai Si þ 
Es JS Í A r S 
ið í Í -{ ; 
# % 
* L' {| 5 # 
W { il Ta. 
„ 
a. í á F z 
# rr 
li = í M ð 
CKAUPMANNAHÖFN. — Prentað bja J. H. Schultz. / gf 0. z 
5 Á að FER A h | s fi 


a a a 


ai 


ið 


a 


Þ Lálgð 
gr 


"a 


892 - 


ng 


Fð 


